1.  คุณ เข้า ใจ เรื่อง การท่อง เที่ยว ระหว่าง การท่อง เที่ยว กระแส หลัก และ การท่อง เที่ยว โดย ชุมชน 
อย่าง ไร? 

การท่อง เที่ยว กระแส หลัก ก็ คือ การท่อง เที่ยว ที่มี คน นึก ถึง เยอะๆ  พอ พูด ถึง แล้ว มีแต่ คน รู้จัก  ทั้ง 
วัด  ทะเล  ภูเขา  นํ้า ตก  ยก ตัวอย่าง ใกล้ๆ ชุมชน โคก เมือง  คือ ปราสาท เมือ งตํ่า  เป็น สถาน ที่ ท่อง เที่ยว ที่มี 
คน มา เที่ยว เป็น จำนวน มาก ใครๆ ก็ ไป เที่ยว ที่ ปราสาท เมือ งตํ่า ถ้า มา บุรีรัมย์  หรือ อีก ที่ อย่าง สนาม ช้าง ทุก 
วันนี้ ก็ เป็น อีก หนึ่ง การท่อง เที่ยว กระแส หลัก แล้ว เช่น กัน ถ้า พูด ถึง สถาน ที่ ท่อง เที่ยว ใน จังหวัด บุรีรัมย์ 

การท่อง เที่ยว โดย ชุมชน  ตรง ตาม ชื่อ คือ การท่อง เที่ยว โดย ชุมชน ดัง นั้น ทุกๆ อย่าง จึง จัดการ โดย 
ชุมชน  มี ชุมชน เป็น เจ้า ชอง  ใช้ ทรัพยากร ต่างๆ ใน ชุมชน  เช่น  ใช้ มัคคุเทศก์ จาก ชุมชน ใน การ นำ เที่ยว  ทำ 
กิจกรรม ใน ชุมชน  ทาน อาหาร จาก ชุมชน  เป็น ต้น 

2.  อะไร เป็น สิ่ง ที่ ทำ ให้ คุณ คิด ว่า เป็น จุด แข็ง ของ การท่อง เที่ยว โดย ชุมชน? 

ความ เป็น พื้น ถิ่น  ความ ดั้ง เดิม ของ ชุมชน  สินค้า ที่ ไม่ สามารถ หา ซื้อ ที่ อื่นๆ ได้  นอก จาก นี้ ความ 
เป็น มิตร ของ ชุมชน ก็ เช่น เดียว กัน ที่ สามารถ เป็น จุด แข็ง ให้ กับ การท่อง เที่ยว โย ชุมชน ได้ 

3.  อะไร เป็น สิ่ง ที่ ทำ คุณ คิด ว่า เป็น จุด อ่อน ของ การท่อง เที่ยว โดย ชุมชน? 

ชุมชน เป็น เจ้า ชอง พื้นที่ จริง แต่ ไม่ ใช่ ทุกๆ คน ใน ชุมชน จะ สามารถ บอก เล่า เร่ อง ราว ของ ชุมชน ได้ 
ความ รู้ และ ความ เข้า ใจ ต่อ ชุมชน ตัว เอง มี ไม่ เท่า กัน  อีก ทั้ง การ ไม่ ปฏิบัติ ตาม ระเบียบ ของ คน ใน กลุ่ม ก็ 
เป็น อีก หนึ่ง จุด อ่อน ที่ ชุมชน มี เพราะ ด้วย ความ ที่ คิด ว่า นัก ท่อง เที่ยว ที่ มา นั้น ต้อง การ ความ สม จริง หรือ ใน 
บาง ครั้ง เพราะ เป็น นัก ท่อง เที่ยว ที่ เสีย เงิน มา เที่ยว การ คิด และ บริการ ให้ ดีที่ สุด ก็ เป็น ปัญหา เพราะ 
เหมือน กับ ชุมชน ให้ นัก ท่อง เที่ยว มาก เกิน ความ ต้อง การ จึง เกิด ความ อึด อัด บ้าง เกิน ใน บาง ครั้ง 

4.  อะไร เป็น สิ่ง ที่ ทำ ให้ คุณ คิด ว่า เป็น โอกาส ของ การท่อง เที่ยว โดย ชุมชน? 

รัฐบาล สนับ สนุน การ ดู งาน ใน ชุมชน มากๆ  ทั้ง เทศบาล  อบ ต.  ก็ มา ชม งาน ที่ ชุมชน โคก เมืองอยู่ 
ตลอด  ทำ ให้ เกิด ผลดี มากๆ ต่อ ชุมชน ทั้ง ลูก หลาน กลับ บ้าน  คน ใน ชุมชน เห็น คุณ ค่า ชอง วัฒนธรรม ตัว เอง 
เช่น  การ ย้อม ผ้า จาก โคลน ภูเขา ไฟ ใต้ บา ราย  ซึ่ง แน่ นอน ว่า ผู้ที่ด ำนํ้า ลง ไป เก็บ โคลน ที่ จะ มา ย้อม ผ้า นั้น 
ต้อง มี ทักษะ การ ดำ นั้าแ ละ ต้อง รู้ ด้วย ว่า ดิน โคลน แบบ ไหน จะ สามารถ ใช่ ได้ 


5.  อะไร เป็น สิ่ง ที่ คุณ คิด ว่า เป็น อุปสรรค ของ การท่อง เที่ยว โดย ชุมชน? 

ชุมชน โคก เมือง เป็น ชุมชน ทาง ภาค ตะวัน ออก เฉียง เหนือ  คน ไม่ นิยม มา ท่อง เที่ยว ส่วน มาก จะ 
มา กัน เป็น กลุ่ม มากกว่า ทำ ให้ นัก ท่อง เที่ยว ไม่ ได้ มา อย่าง ต่อ เนื่อง 


6.  ความ ช่วย เหลือ หรือ การอบรม แบบ ไหน ที่ คุณ คิด ว่า ช่วย สนับ สนุน มัคคุเทศก์ ท้อง ถิ่น ของ การ 
ท่อง เที่ยว โดย ชุมชน ได้? 

การอบรม ทักษะ การ เป็น มัคคุเทศก์ เบื้อง ต้น  ทั้ง เรื่อง การ บริการ ต่างๆ  การ ใช้ ภาษา  การ ใช้ 
ท่า ทาง ใน การ นำ เที่ยว ต้อง ทำ อย่าง ไร  ประวัติ หรือ วิธี การ เล่า เรื่อง ต้อง ทำ อย่าง ไร  หรือ โครงการ 
มัคคุเทศก์ น้อย ที่ จะ ช่วย ให้ เด็กๆ ใน ชุมชน มี ราย ได้ ใช้ เวลา ว่าง ให้ เกิด ประโยชน์  ทั้ง ยัง รู้จัก และ รัก ความ 
ดั้ง เดิม  รัก ชุมชน ของ ตัว เอง ด้วย 


